Maana ya kupatwa jua na Mwezi 
Kupatwa Jua 

Kuondoka mwangaza wa jua au baadhi yake mchana 


Kupatwa Mwezi 


Kuondoka nuru ya mwezi au baadhi yake Usiku 


Hekima ya Kupatwa Jua na kupatwa Mwezi 

Jua na Mwezi ni alama mbili miongoni mwa alama za Mwenyezi Mungu, Anawatisha kwavy^Twaja wake 
mpaka warudi Kwake. Mtume St Alisema: (Hakika jua na mwezi havipatwi kwa kufa mtu wala kwa kuishi 
kwake, lakini hivyo ni alama mbili miongoni mwa alama za Mwenyezi Mungu, huwatishia kwavyo waja 
Wake, basi vinapopatwa kimbilieni kuswali). [ Imepokewa na Abu Daud.j 


Hukumu ya Swalah ya kupatwa jua na ya kupatwa mwezi 

Ni sunna iliyokokotezwa (iliyotiliwamkazo) kwa kauli ya Mtume i|: (Hakika jua na mwezi ni alama mbili 
miongoni mwa alama za Mwenyezi mungu, havipatwi kwa kufa mtu wala kuhuika kwake. Basi mkiona 
hilo muombeni Mwenyezi Mungu. Mpige takbiri, mswali na mtoe sadaka) [Imepokewa na Bukhari na 
Muslim.l. 


Wakati wa Swalah ya kupatwa ji 


Wakati wa Swalah ni kuanzia kup 



wezi 

wezi mpaka kumalizika kwake. 


- Na mwenye kuswali ^tatimiza swala yake hata kama kupatwa kwa jua au kwa mwezi kumemalizika. Na 
hatorudia Swala akiwa amerfializa kuswali na kupatwa kwa jua au kwa mwezi hakujamalizika, bali 
Waislamu wataendelea kuomba dua na kuleta istighfari. 


ya kupatwa Jua na kupatwa Mwezi 


Namna ya S 



Amepokewa <Aisha t akisema: (Lilipatwa jua wakati wa Mtume wa Mwenyezi Mungu St na Mtume wa 
Mwenyezi Mungu H akawaswalisha watu. Akasimama na akakirefusha kisimamo. Kisha akarukuu na 
akairefusha rukuu. Kisha akainuka kusimama akakirefusha kisimamo lakini kikawa chini ya kisimamo cha 
kwanza. Kisha akarukuu na akairefusha rukuu lakini ikawa chini ya rukuu ya kwanza. Kisha akasujudu na 
akairefusha sijida. Kisha akafanya katika rakaa ya pili kama alivyofanya katika ya kwanza. Kisha akamaliza 
na hali jua lishaachwa. Hapo akawahutubia watu, akamhimidi Mwenyezi Mungu na akamsifu kisha 
akasema: 'Jua na mwezi ni miongoni mwa alama za Mwenyewzi mungu. Havipatwi kwa kufa yoyote wala 



kuhuika kwake. Basi mkiona hilo, Muombeni Mwenyezi Mungu, mpige takbiri, mswali na mtoe sadaka') 
[Imepokewa na Bukhari.]. 


Na kulingana na hayo, itokeapo kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi: 


1. Kutaitwa kuswaliwa kwa kusema: SWALAATU JAAMI'A "Haya imesimama Swala ya jamaa" 



2. Watu wakikusanyikana, imamu atawaswalisha rakaa mbili ndefu, atainua sauti kwa kisomo, asome 
katika rakaa ya kwanza Fatiha, kisha asome sura ndefu. Kisha atarukuu na airefushe hiyo rukuu. Kisha 
ainuke na aseme: SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDA (Mwenyezi Mungu Amemsikia Aliyemsifu. Mola wetu! 
Sifa njema ni zako). Kisha asome Fatiha na sura ndefu, lakini fupi kuliko ile ya mwanzo. Kisha arukuu na 
airefushe rukuu hiyo, lakini fupi kuliko ya kwanza. Kisha ainuke na huku yuwasema: SAMI'ALLAHU 
LIMAN HAMIDA (Mwenyezi Mungu Amemsikia Aliyemsifu. Mola wetu! Sifa njema ni zako) kisha 
atasujudu sijida mbili ndefu, na atakaa baina ya sijida mbili wala asirefushe kikao, kisha atasimama 
kutoka sijida ya pili kwa Takbiri na ataswali rakaa ya pili sawa na rakaa ya kwanza kwa kisimamo chake 
na rukuu zake na sijida zake lakini sio ndefu kama rakaa ya kwanzayMsha atakaa tashahud nakusoma 
attahiyatu kisha atatowa salamu. 


https://www.al-feqh.com/sw/swala-ya-kupatwa 



a-mwezi 



